



નસ્યંદન 


( ગુજરાતી કવિતાનું ઈ-સામવિક ) 





જૂન ૨૦૧૫ વર્ષ -૪ અક-૩ સળગ અંક-૨૦ 


ઝગ ફાડી 





0૦ “નિસ્યંદન વિશે 

૦ મૂલતઃ ગુજરાતી. કવિતાને વરેલું 'નિસ્યંદન' અન્ય ભાષાની કવિતા તેમ જ અન્ય 
કળાઓને પણ સ્પર્શવા ધારે છે. 

0૦ લવાજમ : આપનો, ઉમળકો અને આપની કાવ્યનિષ્ઠા 

૦ “નિસ્યંદન' આપના ઈ-મેઇલ આઇ.ડી. પ૨ નિયમિત મેળવવા આટલું કરો : 
અમારી વેબસાઇટ 1000://7૦ટટાડ.૦૦-0 પર જઈ 'નેસ્યંદન' નામક 
વિભાગમાં સાઇડબારમાં મૂકેલ “નામાંકન પત્ર'માં વિગત ભરી કપા કરો. 















ક પરામર્શક 


જનક દવે 
હ 
111]259//વં૦૦૩.૪૦૦૪ટ1૯.૯૦1૧/5[21૯વવંડાલ્લ/લા01?૦્વવલ્વ/0113 ?/01111૮૦3-વાર શકાં સાહિં દી શવ” 
(€111021.10431%7111૫1122071₹917531ર4તા૮6170) શશડકાત ભટ શશવ 
જિતુ પુરોહિત 


કડી પર લણ1-ભલઊાંત€ કરો. ખૂલેલા ફોર્મમાં વિગત ભરી 500111 કરો. 
0૦ આપના સાહિત્યકાર મિત્રો તેમજ કાવ્યરસિક મિત્રોને “નિસ્યંદન'ના નામાંકન માટે ગ 
પ્રેરી “નેસ્યંદન'ના પ્રસાર માટે મદદરૂપ થવા વિનંતી. 


૦ “નિસ્યંદન' માટે આવકાર્ય છે આ અંકના ફોટો-કલાકાર 


0 અપ્રગટ મૌલિક કાવ્યરચનાઓ તથા કાવ્યાનુવાદ / મીમાંસા. ઈડૂસ અર્સયાદ 
કૃતિ સાથે સાહિત્યકારે પોતાનો ફોટોગ્રાફ પણ જોડવો. જિ 

૦ અપ્રગટ રચન્દઓ જ મોકલશો . બ્લગ / વેબસાઈટ પર મૃકવેલી પ્રગટ ત 
રચનન્‍્ટઓ *પકલર્જી નર્હી . 

0૦ આપની આસપાસ / સંસ્થામાં બનતી સાહિત્યિક ઘટનાઓના સમાચાર/ 
લઘુવૃત્તાંત ( ફોટોગ્રાફ તથા વીડિયો ક્લિપિંગ પણ મોકલી શકો. ) 

0૦ આપના અંગત સંગ્રહમાંથી કાવ્યપઠનની ઓડિયો/વીડિયો ક્લિપિંગ. 

૦ પુસ્તક-પરિચય માટે પુસ્તકની એક નકલ. ત 

૦0 “નેસ્યંદન'મ પ્રગટ થત વેચ્રોની ૧%દારી જે તે કવે / ઉેખકની રહે છે. 

૦ કૃતિના સ્વીકાર / અસ્વીકારનો નિર્ણય એક માસમાં લઈ લેવાય છે. 


પરિકલ્પના અને સજાવટ 
યોગેશ વેધે 


પ્રૂફરીડિંગ 
0૦ અમને મળવાનાં ઠામ-ઠેકાણાં : જિતુ ત્રિવેદી 


૦ ટપાલ દ્વારા - યોગેશ વૈદ, “હૃદય કુંજ”, યોગેશ્વર સોસાયટી, ૧૦ ફૂટ રોડ, ગ 
વેરાવળ - ૩૬૨ ૨૧૫ (ગુજરાત) ભારત. 


૦ ઇ-મેઇલ દ્વારા- 1101086 2 0%ઞાળતા.૯૦00 ક 
ટેકનિકલ સહયોગ 


૦ વેબસાઈટ - 1102://00૬ઠાંડં1.૯૦.111 જા ટો ટાર 
0૦ બ્લોગ - 1102://70૪લ્ડા-પત્ાંવં!ત.01085]201.૯0101 ડી કે 


૦ ફેઇસબુક પેઇજ 1પ્રા095://071717.ૃિત્લં?૦૦1૬.૯૦૩0/પીં5૪દ્વાવેંત 


૧.” « 
«ત ર 





મા 


(પૃષ્ઠ નંબર પર ક્લિક કરો અને સીધા ઇચ્છિત પૃષ્ઠ પર પહોંચો, પૃષ્ઠના તળિયે મૂકેલ સંજ્ઞા ગી અનુક્રમ પર પરત આવો ) 





સંપાદકીય- ૪ 


મહેન્દ્ર જોષી 
મેટામોર્ફોસીસ , માછલી વિષે એક ફેન્ટસી - ૫ 


રમણીક અગ્રાવત 
ખિસ્સામાં હાથ રાખીને ચાલતો માણસ - ૬ 


વિરુ પુરોહિત 
ઉદ્ધવ ગીત, ચોગમ ચગાવશે..- ૭ 


કુલદીપ કારિયા 
ત્રણ ગઝલ - ૮ 


ઇંદુ જોશી 
પુલ પર કામ કરતા લોકો, વિલય 


મોગરાનાં ફૂલ- ૯ - ૧૦ 


નરેશ સોલંકી 
અવાચ્ય -૧૦ 


ત્ર 


“સાહિલ' 
ત્રણ ગઝલ - ૧૧ - ૧૨ 


કેત ળિ101પો 
€૦ંબપા'5 0: 11(€ - ૧૨ 


વાતાયન : એસ. જોસેફની કવિતા પીવૃૂષ ઠક્કર - ૧૩ 


તર 


કુલદીપ કારિયા 
લખું છું... (અવલોકન) - ૧૯ 


આ અંકના ફોટો-કલાકાર - ૨૨ 


મર 
મણિપુરી માધ્યમોમાં “નેસ્યંદન' - ૨૩ 
આપના પ્રતિસાદ - ૨૪ 
આપણા ગીત - ૨૬ 


સંપાદકીય 


“અમે પ્રતિબદ્ધ છીએ અમારી સંસ્કૃતિમાં કવિતાની બળૂકી ઉપસ્થિતિ માટે. ઉત્તમ કવિતાઓને શોધી 
કાઢી તેનાં ઉજવણાં કરવા અને તેને સમાજના શક્ય તેટલા વિશાળ સમૂહ સમક્ષ મૂકી આપવી એ 
અમારો અસ્તિત્વ-મંત્ર છે.”- આ ઉચ્ચારો છે અમેરિકાના શિકાગો શહેરમાં આવેલી કવિતાને વરેલી 
નામાંકિત સંસ્થા પોએટ્રી ફાઉન્ડેશનના. અમેરિકાના જનસમાજમાં કવિતાને તેના ઊંચા સ્થાને 
બેસાડવામાં બીજી સંસ્થાઓ સાથે આ સંસ્થાનો પણ મોટો ફાળો છે. એક રીતે આ સંસ્થા કવિતાની 
વિશ્ચની સહુથી મોટી સંસ્થાઓમાંની એક છે. તેના ઉદ્દેશોમાં કવિતા માટેના ભાવકવર્ગનો વિસ્તાર કરવો 
તે મુખ્ય છે. 

પોએટ્રી ફાઉન્ડેશન તેના નવા અવતારે અસ્તિત્વમાં આવ્યું ૨૦૦૩માં જ્યારે રૂથ લીલી નામક 
પરગજુ સન્‍્નારીએ પોએટ્રી મેગઝીનને ૨૦ કરોડ ડોલરનું દાન આપ્યું. પણ તેની પિતૃસંસ્થા મોડર્ન 
પોએટ્રી એસોસિએશન કે જે ૧૯૪૧માં સ્થપાયેલી. તેણે ૧૯૧૨માં હેરીએટ મોનરો દ્વારા શરુ થયેલું 
કવિતાનું સામવિક “પોએટ્રી'નું પ્રકાશન કર્યું હતું. હાલ આ પ્રસિદ્ધ સામવિકનું પ્રકાશન પોએટ્રી ફાઉન્ડેશન 
દ્વારા થઈ રહ્યું છે. 

આ સંસ્થાને પોતાની અઘયતન, આલીશાન અને નમૂનારૂપ ઇમારત છે. તેમાં એક લાયબ્રેરી, એક 
શ્રવણખંડ, સભાખંડ અને અન્ય અનેક સુવિધાઓ છે, જેમાં આખું વર્ષ ભરચક કાર્યક્રમો આયોજિત 
થાય છે. તેની અનેક પ્રવૃત્તિઓમાંની એકની વાત કરું તો તે હાઇસ્કૂલ લેવલની કાવ્યપઠનની સ્પર્ધા યોજે 
છે અને પ્રથમ આવનારને ૨૦૦૦૦ ડોલરનું અધધ પરિતોષિક આપે છે. આ ઉપરાંત કવિતાના ઘણાં 
ક્ષેત્રમાં પારિતોપિકો આપે છે જેની અમેરીકામાં પ્રતિષ્ઠા છે. 

સંસ્થાની લાયબ્રેરીમાં ૩૦૦૦૦ પુસ્તકો અને બાળકો માટેનો અલાયદો વિભાગ છે. તેને પોતાનું 
દેશ્ય-શ્રાવ્ય કેન્દ્ર છે જ્યાં સતત રેકોર્ડિન્ગ્ઝ થતાં રહે છે. “પોએટ્રી ટુર' એ તેનું એક ધ્યાન પાત્ર નજરાણું 
છે. તેની ડિજિટલ લાયબ્રેરીમાં ૨૧૦૦૦થી વધુ કવિઓની કૃતિઓ સચવાયેલી છે. સંસ્થાનું અમેરીકાની 
ટેલીવિઝન સમાચાર સેવા “પીબીએસ ન્યુઝઅવર' સાથે જોડાણ છે. હા, ત્યાંના સમાચારોમા કવિતાને 
પણ સ્થાન મળે છે. 'એચ.બી.ઓ.' ચેનલ પર સંસ્થા દ્વારા બાળકવિતા પર કાર્યક્રમો પ્રસારિત થાય છે. 
તેના “ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ' સાથેના જોડાણને લઈને તે સમાચારપત્રમાં કવિતા વિષેના લેખો નિયમિત પ્રગટ 
થાય છે. સંસ્થા “પોએટ્રી રેડિયો પ્રોજેક્ટ' ઉપર પણ કામ કરી રહી છે. સંસ્થાને પોતાની વેબસાઈટ 
ઉપરાંત મોબાઈલ એપ. પણ છે. 

ટૂંકમાં શરૂઆતમાં મેં ટાંકેલ તેનાં અવતરણોને અક્ષરશઃ વળગી રહીને કવિતાને સમાજના શક્ય 
તેટલા બહોળા વર્ગ સુધી પહોંચાડવાનો એક પણ માર્ગ તે છોડતી નથી. સમાજમાં કવિતાનું તેનું 
ગરિમાપૂર્ણ સ્થાન અપાવવાના ખરા અર્થમાં ભગીરથ કાયો કરી રહી છે આ અને આવી સંસ્થાઓ. 
અને હા, આ સંસ્થા ખરા અર્થમાં “સ્વાયત્ત' પણ છે ! 

અહીં આ સંસ્થા વિષે લખીને હું અમેરીકાની સાહિત્યિક સંસ્થાઓની ભૌતિક સમૃદ્ધિની કે તેના 
વ્યાવસાવિક અને વ્યાપારિક અભિગમની આંધળી આરતી નથી ઉતારી રહ્યો. અને પૈસાના જોરે થતું 
કવિતાનું માર્કેટિંગ અને બ્રાન્ડિંગ તો આપણે ત્યાં પણ છાનાં પગલે પાછલે દ્વારેથી પ્રવેશી ચૂક્યું છે એ 
પણ આપણે જાણીએ જ છીએ. ( અને માણીએ પણ છીએ). આતો આપણી બન્ને સાહિત્યિક સંસ્થાઓની 
હાલત જોઈને વ્યથિત થયેલા મારા મનને આવું કંઈક લખવાથી કદાચ થોડી શાતા મળે અને આ વાંચીને 
તમને પણ શાંતિ થાય. એટલું, જ માત્ર.. 


0૦ યોગેશ વેધે તારીખઃ ૩૧. ૭. ૨૦૧૫ 





મેટામોર્ફોસીસ 


હવે તેને કોઈ 

તેનું નામ - 

ઉમર જાતિ ધર્મ ધંધો 
આવક અભ્યાસ કે રહેઠાણ 
એવું કંઈ જ પૂછશો નહિ 
સસ્તા અનાજની દુકાને રોજ રોજ 
શું શું બન્યું તે પણ નહિ 
ભીડમાં રોજ ડાબી બાજુએ જ ચાલવાથી 
ક્યાં ક્યાં ઈજાઓ. થતી 

તે પણ નહિ 

બજારમાં તેને તેનાં ખિસ્સાં 

કેટલી વાર કંફોસવાં પડતાં 

તે પણ નહિ 

દરેક વખતે તે ભોંઠો પડે તેવું 

કંઈ જ પૂછશો નહિ 

કોઈ નિસ્બત હોય તેનાથી તો 
આટલું પૂછજો : 

કાલે મોલના વિરાટકંદ અરીસામાં 
તેણે તેના પ્રતિબિંબમાં શું જોયું ? 
તેને એવું કેમ લાગ્યું કે તેના 
આખા ડીલ પર 

ઊન ઊગી નીકળ્યું છે ? 

તે રાજી થઈને પછી 

પેલા પ્રવાહમાં કેમ ભળી ગયો ? 
પણ તેને 

તેનું નામ- 

ઉંમર જાતિ ધર્મ ધંધો 

આવક અભ્યાસ કે રહેઠાણ 

એવું કંઈ જ પૂછશો નહિ ! 


મહેન્દ્ર જોષી 





માછલી વિષે એક ફેન્ટસી 


દિવસભર વરસાદ 
રાતે સ્વપ્નમાં આવ્યું ગળાડબ પાણી 
મઘ્યાર્ક જેવું 


પાણીમાં તરતી આવી રંગબેરંગી માછલીઓ 
દરિયામાંથી તો કોઈ નદી-તળાવ કે સરોવરમાંથી 
કોઈ તો કાચની દીવાલ તોડીને 


માછલીઓ ! અહા! માછલીઓ ! 
એકમેકને ગળે મળી પછી નાચ-ગાન 
પછી ખાણી-પીણી જલસો .... 


ભાંગતી રાતે સહુ માછલીઓએ. વિદાય લીધી 
એક માછલી ખણામાં બેસી રડે 

કહે : 

“હું નહિ જાઉં ! 

હું તો દમયંતીકાળથી છું 

કાચની દીવાલ તોડી ભાગી આવી છું 

રહું તો કોઈ કવિના મનમાં રહું ! 


ત્યારથી 

એ માછલી મારા મનમાં રહી 
નિત્યનૂતન ક્રીડા કરે છે 

હું લખતો રહુ છું કવિતા 

તે સ્વેરવિહારી માછલીની 

જયારે વરસાદનું 

મને સ્વપ્ન આવે છે 

સ્વપ્નમાં આવે છે ગળાડબ પાણી ..... 


મહેન્દ્ર જોષી 


ખિસ્સામાં હાથ રાખીને ચાલતો માણસ 


એણે પોતાને જ ચલાવવાની કળ જાણે ખિસ્સાંમાં સંતાડી રાખી હોય 
એમ બન્ને હાથ ખિસ્સાંમાં રાખીને એ. ચાલે છે. 

એ. ચાલતો હોય છે ત્યારે એના બે-ત્રણ પડછાયા પડે છે 

જાણે એ ઘેરાઈને ચાલી રહ્યો છે કોઈકથી. 

કે કોઈક એને ચાલવાની દોરવણી આપી રહ્યું છે. 


એ. ચાલે છે તો નક્કી ક્યાંક પહોંચશે જ. 

એ. માણસ ખિસ્સાંમાં હાથ રાખીને 

જાણે નિયંત્રિત કરી રહ્યો છે પોતાની ગતિ. 

કદાચ પોતાનું, લક્ષ્ય એ શોધી રહ્યો છે. 

કદાચ ગૌમુખીમાં માળા છુપાવી રાખીને 

નામસ્મરણ કરી રહેલા કોઈ ભક્તજન જેમ 

એ મનોમન કશુંક ગોખી રહ્યો છે 

જે ગોખી રાખવું બહુ જરૂરી છે એણે ટકવા માટે. 

કદાચ એ ખિસ્સાંમાં સંતાડી રહ્યો છે કચકચાવીને વાળેલી મુઠ્ઠી. 


પોતાને જ વેંઢારીને ચાલી રહેલા એ માણસે 

ચહેરા પર ચોંટાડી રાખ્યું છે હાસ્ય. 

એ ભૂલી ગયો છે કે તે સતત હસ્યા જ કરે છે, 

ગમે ત્યારે, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં. 

પોતાને પણ ખબર ન પડે તેમ હસવાનું એને ફાવી ગયું છે. 
અને ફાવી ગયું છે ખિસ્સાંમાં હાથ રાખીને ચાલવાનું. 


રમણીક અગ્રાવત 


ર ઝૂ ક 
વ્યાજ હ 
વૂડ 

ન 7 





હ 


દ 


ન 
સ 
છને 


સ્ક 
સ ઝં 
ન 


છ 





ઉદ્ધવ ગીત 


ઉદ્ધવ ! અમને ટૂંકી પછેડી નડી ! 
કોયલના સવાર, પતંગિયાંની હરફર 
ઉદ્ધવ ! કૅક વાર મેં બાંધી ; 
પવન-પડીકે અજવાળું બાંધ્યું 
મુડ્ડીમાં ઝકડી લીધી આંધી, 

ગઈ બાંધવા માધવને તો 

જનમ જનમની તૂટી ગઈ છે કડી ! 
ઉદ્ધવ ! અમને ટૂંકી પછેડી નડી ! 


નંદ-જશોદા સમેત સઘળાં પૂછે 
ઉદ્ધવ ! જમુના કાંઠે જઇ; 

કેમ વધાર્યા ગોકુળનાં દુઃખ 
કહાનાને વચ્ચેથી મારગ દઈ ? 
ભોગવતી એ ચરણસ્પર્શનું ફળ 
એની. કાયા કાળી થે પડી ! 

ઉદ્ધવ ! અમને ટૂંકી પછેડી નડી ! 


વિરુ પુરોહિત 








ચોગમ ચગાવશે.. 


એનાં ગૃહીતો અર્થનું આસન ડગાવશે. ! 
મારા ઉપર ભાષા સમું શાસન જમાવશે ! 


પામ્યું હતું નિર્માણ એ બિસમાર સ્વપ્ન પર, 
એથી જ આ બ્રહ્માંડ અચંબો પમાડશે ! 


સઘળાં વલણમાં લક્ષ્યનો સંદર્ભ હોય છે, 
ઊગ્યું તણખલું એકદા ઝાકળ ઉઠાવશે ! 


એની કને છે જન્મથી ક્ષમતા પ્રસારની, 
વૃક્ષો, રહસ્યો ગેબ-રચનાનાં ઉઘાડશે ! 


વ્યાપક ફલકનું મૂળ છે સામાન્ય ધારણા, 
એક બુદુબુદોયે સૂર્યને ચોગમ ચગાવશે ! 


વિરુ પુરોહિત 


ત્રણ ગઝલ 

તુ 

અજવાળાના ટેકે બારે નીકળવું છે ઉચાટમાંથી 
ખોવાયેલો સૂરજ પાછો જડી ગયો છે કબાટમાંથી 


તમારું સર્જન તમારા કરતાં જરાય ઊણું ઊતરશે ને 
તમે મને જો ઘડ્યો તો હું પણ ગઝલ ઘડં છું અઘાટમાંથી 


બોર્ડ ઉપરનું ઉકેલતાં ટીચરના ધબ્બાએ શીખવ્યું છે 
બીજા ઘણાય કક્કા શીખ્યા અમે આ કોની થપાટમાંથી 


એકલતા હોલવવા માટે ગયા સૂર્યમાળાથી આગળ 
બધેય શોધી કિંતુ એવી ફૂંક ન નીકળી વિરાટમાંથી 


તિલક કર્યું તે સાંજ થતાંમાં પરસેવા સાથે નીતરતું 
કદાચ એમ જ કદીક મારું નસીબ ટપકે લલાટમાંથી 


કુલદીપ કારિયા 





ર 
માન્યું કે આંખમાં કશું સંઘરી રખાય ને 
કિંતુ મળ્યું છે સ્વપ્ન જે સાકાર થાય ને 


વાતાવરણમાં સાંજનું ગળતર થયા કરે 
ઘરમાં રહેલો સૂર્ય તો પણ ગૂંગળાય ને 


ચોમેર ભૂરા રંગનો અફસોસ છે, નરેશ 
ટચસ્ક્રીન છે આ આભ પણ સ્પર્શી શકાય ને 


પાછું વિરાટ મૌનને ઝોલું ચડી ગયું 
નવરાશ હોય એટલે કંઈપણ લખાય ને 


કુલદીપ ધ્યેયહીન છે એમાં નવાઈ શું 
ખૂશ્બુ તો વિખેરાય એ કેન્દ્રિત થાય ને 


કુલદીપ કારિયા 





હજી સુધી ક્યાં વહી શકી છે હોવા ના હોવાની ચર્ચા 
સૌથી જૂની હિમનદી છે હોવા ના હોવાની ચર્ચા 


કાલે સાંજે સાવ ખચોખચ વિચાર વચ્ચેથી નીકળતાં 
ખિસ્સામાંથી પડી ગઇ છે હોવા ના હોવાની ચર્ચા 


સઘળાં દશ્યો કાન દઈને સાંભળવા બેઠા નિરાંતે 
આંખોમાંથી વહી રહી છે હોવા ના હોવાની. ચર્ચા 


જ્ઞાની, પંડિત, મૂઢ બધાયે એની પાછળ એવા પાગલ 
જાણે કોઈ સોનપરી છે હોવા ના હોવાની ચર્ચા 


વૃક્ષ ભલેને હજાર વષો પહેલાં વાવ્યું હોય પરંતુ 
કુંપળ જેવી નવેનવી છે હોવા ના હોવાની ચર્ચા 


સતત દૂર જઇ ઉત્તર-દક્ષિણ દિશા બનેલા ઘરના છેડા 
ભેગા કરવા કદી મથી છે હોવા ના હોવાની ચર્ચા? 


કુલદીપ કારિયા 


ળક 


પુલ પ૨ કામ કરતા લોકો 


શહેરના ભરચક રસ્તાઓને 
એકબીજા સાથે જોડતા પુલ પર 
કામ કરતા લોકોના મોં પર 

થોડી નિરાંત દેખાય છે - 

કારણ કે પુલનું કામ 

લગભગ પૂરું થવામાં છે. 

પહેલાં રોજ સવારે ઊઠીને 

કપચીનું, ડામરનું મશીન લઈ જતો માણસ 
પુલ પર ધીરે ધીરે આગળ વધતો, 
પાછળ ડામર બરાબર પથરાયો છે કે નહીં 
તેનું ધ્યાન રાખતો. 

રસ્તા પર ઊભેલો 

કોન્ટ્રાક્ટર જેવો માણસ, 

પેલા મશીનવાળા માણસને અને 
ડામર સરખો કરતા માણસોને 
સૂચનાઓ આપતો. 

પુલની નીચે ભરચક ટ્રાફિકમાં, 
કેટલીક સ્રીઓ મોટા મોટા બ્રશ વડે, 
રસ્તા પરની ધૂળ, કપચી 

બાજુ પર કરતી રહેતી. 

પુલ સાથે બાંધેલા દોરડાને આધારે 
કેટલાક માણસો 

સળિયા બાંધતા, ગોઠવતા. 

કેટલીક વાર ભર બપોરે 

ત્યાંથી પસાર થઈએ તો 

લોટાને મોંએ માંડ્યા વગર 
અધ્ધરથી પાણી પીતા માણસોના ગળા 
પાણીની છાલકથી 

બહારથી પણ ભીના થતા 

જોઈ શકાય. 

રાત્રે ત્યાંથી પસાર થઈએ તો 

પુલ નીચે બાંધેલા 

હંગામી ખોરડાનો અસબાબ 





બલ્બના અજવાળે 

ઘડીક નજરે પડે - 

ગોદડીઓ, માટલું, ચાદર, પોતડી, 
રાંધવા માટેનું એલ્યુમિનિયમનું હાંલ્લું દેખાય. 
હું દેશીવાદમાં માનતી નથી 

પણ આવા વિષયની કવિતા લખવી 
મને ગમે છે જેમ કે, 

પુલ પર કામ કરતા લોકો. 

છેવટે પ્રશ્ન તો 

એક માણસ બીજા માણસને 
સમજી શકે 

એ. જ હોય છે ને ! 


ઇંદુ જોશી 


વિલય 


સફેદ વસ્રો અને લાલ અંગોછા પહેરી 
ડાઘુઓ ઊભા છે ટોળાબંધ. 

ઉનાળામાં ઊભરાતી કીડીઓ 

કોણ જાણે ક્યાંથી આવે તેમ 

એકઠા થાય બીજા પણ. 

ક્યારેક વાતોનો વિષય શોધતા, ક્યારેક મોન. 
એમ્બ્યુલન્સ આવી લઈ જાય 

ડેડ બોડીને. 

ફંક મારી ઓટલા પરની ધૂળ ખસેડીએ 

એમ ખસી જાય છે ડાઘુઓ 

આઘાપાછા. 

અને હવે 

એ માણસ પોતાની મૃત માની બધી વિધિ પતાવી 
હાફપેન્ટ પહેરીને 

ફોડેલી માટલીનાં ઠીકરાંઓને 

વાળી રહ્યો છે. 


ઇંદુ જોશી 


મોગરાનાં ફૂલ 


આમ જ મારાં મોગરાનાં ફૂલ 

લઈ જાય છે બધા. 

મને એની સુગંધ બહુ ગમે, 

માએ ઉગાડેલી વર્ષો પહેલાંની 
મોગરાની વેલ- 

તે એની ફૂલ આવવાની ત્રક્તુ પણ 
એવી કે મે મહિનો બરાબર જામે 

ને અહીં વેલ પર મોગરાનાં ફૂલ. 

જોકે ફૂલ વીણવાનો સમય મને ન મળે. 
ક્યારેક સવારે અગાસીએ ચડી હોઉં ત્યારે 
ત્યાં સુધી પહોંચતી વેલ પર, 

ઝૂમખે ઝૂમખાં ફૂલ જોઈ ખુશ થાઉં. 
એક તોડું અને સૂંઘું ત્યાં ફેલાઈ જતી 
એની સુગંધ શાંત પાડી દે મારા મનને. 
એટલે મને ન જ ગમે 

એકેય ફૂલ વેલ પર ન રહે એ રીતે 
ફૂલ વીણતા લોકો. 

મારી માએ ઉગાડેલી વેલનાં ફૂલ 

આમ જ થોડાં લઈ જવાય! 


ઇંદુ જોશી 





અવાચ્વ 


ઉકેલવા મથું 

આંખો ગરકાવ થાય કાદવમાં 
નર્યો અંધકાર 

ગળાડબ ઘાસ વચ્ચે 

આંસુ 

બખિયા ભરે છે લીલપની છાતીને 
તનતોડ મહેનત 

ડામર પર સુકાતી પસીનાની ગંધ 
લોહીમાં વગડે 

લળી પડતી ડોક 

મગરમચ્છના મોઢા વચ્ચે જીવ 
લપસિયા ખાય 

કદીક 

ઉંબરે 

બધું સહ્ય પણ 

અક્ષર તો અભેદ 

તાણો તો તૂટે નહીં 

કાપો તો. કપાય નહીં 

ખરખર ખર્યા કરે 

વાતાવરણમાં ધુમ્મસ 

ઉધાર ચોપડાઓ હવે પીળાપચ્ચ 
બોબડી બખોલો બકબક કરે 

ને કતારબંધ કીડીઓ 

ડાબો જમણો ડાબો જમણો 

ડબ ડબ ડબ ડબ 

જમ જમ જમ જમ 


નરેશ સોલંકી 





ગઝલ- ૧ 


રમમાણ એવા થઈ ગયા તમે દીધા ચપટીક નેહમાં 
ન ભીના થયાં કોઈ મેહમાં, ન બળી શક્યા કોઈ ચેહમાં 


હવા જેમ જીવ હરે-ફરે અહીંથી પણે-પણેથી પણે 
ન પૂછો છતાંય જીવી રહ્યા છીએ કેટકેટલી શેહમાં 


સદા હાંસિયામાં સ્વયંથી પણ જુદા થઇ જીવ્યા છીએ જિંદગી 
છતાં જાત ખુદની નિરાળી છે આ સમયના હરએક વેહમાં 


ભલે હોય નકરો ભરમ છતાં એ ભરમ ગમે છે હજી મને 
આ જગતને કંઈયે ખબર નથી- શું ખુશી મળી મને છેહમાં 


કદી કામના કીધી આસમાનનો અંશ થાવાની ક્યાં અમે 
છીએ. અંશ ખેહનો ને અમે મળી જાશું આખરે ખેહમાં 


અમે ઓઢી ઓઢણી મેઘધનુની આ વિશ્વ આખું ખૂંદી વળ્યા 
છતાં કેમ લાગ્યા કરે છે અમને જીવી રહ્યા છીએ ગેહમાં 


હતી ક્યાં ખબર- પહેલું પગથિયું પતનનું “સાહિલ' એ હતું 
અમે સ્વર્ગ છોડીને દર્પણોને સ્વીકાર્યા જ્યારે સુલેહમાં. 


“સાહિલ' 











ગઝલ-ર 


તમે છો સમયનાં સપન સમાં- હું અધૂરો કોઈ ખયાલ છું 
તમે ખુદ ખુદાઈ જવાબ છો- હું અધૂરો કોઈ સવાલ છું. 


મને સામે મળતાં હરેક શખ્સની આંખમાં છે અધૂરપો 
છતાં આ જગતની નજર મહીં- હું અધૂરો કોઈ કમાલ છું 


તમે જેમ ચાહ્યું એ સ્વાંગમાં રહું છું હું આઠે પ્રહર છતાં 
મને આયનો જોઈ લાગતું- હું અધૂરો કોઈ જમાલ છું 


હું નહીં છિપાવી શકું તરસ- મને માફ કર રણદેવતા 
સરોવરના ખોળે જનમ છતાં- હું અધૂરો કોઈ પખાલ છું 


હજી માંડ માંડ દુઃખોની સાથે ધરોબો બાંધી શક્યો છું 


હ 
ન ખુશીને મોકલો આ તરફ - હું અધૂરો કોઈ મલાલ છું 


હું બહાર છું યા તો છું ભીતર- મને ખુદને પણ નથી કેં ખબર 
ભલે માનો પૂરો થયેલો પણ - હું અધૂરો કોઈ નિકાલ છું 


છું પતન ને ઉન્નતિનાં તમામ સ્વરૂપથી હુંય જ્ઞાત છું 
છતાં લોક માટે “'સાહિલ' હજી - હું અધૂરો કોઈ જલાલ છું 


“સાહિલ' 


ગઝલ-૩ 


આ હકીકતોની ખરાઈ કરવી છે કિંતુ કરવી ખરાઈ ક્યાં 
જો પ્રવાસ રણનો જ હોય તો પછી ભાવનાઓ ભીંજાઈ ક્યાં 


પછી એકલાપણાની પીડા પીડે તો પીડે મને શી રીતે, 
તમે દૂર જિદગીથી થયાં- પરંતુ તમારી દૃહાઈ ક્યાં 


એ ઊણપને કારણે જન્નતો લઈનેય હં શું કરું ખુદા ! 
બધાં સુખ છે હાથવગાં છતાં કહો જીવવાની લડાઈ ક્યાં 


ચહેરાઓ વાંચવાની રમત મને જ્ઞાન એટલું આપી ગઈ, 
જો મિલનમાં કોઈ મિલન નથી તો જુદાઈમાં છે જુદાઈ ક્યાં 


અમે મૂળિયાં સુધી પહોંચીને છીએ મૂળથી અળગા હજી, 
નથી કલ્પનાયે કરી શક્યા બધી કામના કોહવાઈ ક્યાં 


પૂરી જિંદગી સમજાવતો રહ્યો છું હૃદયને એટલું 
હો સ્વયં ભરમથી ભર્યો. ભર્યો. પછી જાત સાથે ઠગાઈ ક્યાં 


પરેશાનીમાં એ જ વાતથી પરેશાન “સાહિલ' હું રહ્યો, 
બધું પારદર્શક છે છતાં- બધાં સગપણો અરીસાઈ ક્યાં 


“સાહિલ' 





€૦।|૦૫"૬ 0 1110. 





41 પાડ ૦૧૯૦, | 16૫૦ લ |1€ - 5૦11૦ 068064૮ દ્વાવં 01૫૦, 
(010૫145 પ"/દ।19૦6 10૧થ/ - દ&11010645ા |, દડ | ડહપ/ 1110161, 
૩310૯5 ૦05૦1૫૦૯ 01611061 પ1૧૦ ॥6[15, 

401 ॥1060/ 6૦/૬5 5૭૦૦110, પ/111€ 11006/ ૫/૦૦ /11103. 
૫/0110૦।%૬ પ/011:૦0 ૫/1011 | 1દવં 1031 દ 10[0૦5, 
-11૦11વંડ ૪/૦1 €/દ/ વાઉ [0૦૬ ૫/૦૦ દ ૦૦૦૦૬, 
૩૫1 | ડહપ/ 110 લવાં॥૦।['૯૯1૦૦૬ 100 1૦ - 
(.01100101115૦€5 ૫/૦૦ «૦/5 101 ઊદાં૦. 

૭10110) વદ્/ડ - । 5001 ૫/11 5[01011001', 

ગ્દં1ડ ૫/૦૦ € ૯11 ૫/10 | [હ] 11101૫61 €૯110૦110ંલા', 
21110૫111૦5 11011 5૬૦૦11 લ5 11501૫0106, 

.િંબાપ'૦€ડ 1008/ 5૦૦11 ૦૯૬/ વા1વં ૦૦।[15૬0૦18010. 
:ર૦1દ|0૦।15 11દ્યાં 1111૦૯૯૯ 11006 ।110ડાં, 

[“1લવં 0૦0૦11 ૧૦૫૦1૦૦૦૮૧ ઠાં વવ1)/ €0ડાં, 

10૫૯10 ઊદવ 00011 ૫/11 તડ 1105 [6556૧ 0], 
1101610161 10115 11681161૯૧ 0૦111|/ તા1વં લડ ૦851૯66 0). 
૫૦૦૫4૬ ભૌદ્વા10€૯ પ 101 ૦૫/૦5 ૧60106, 

૩500]/ લર'€૫/ 1૦૦01૦ દ્વાવં 10૫1 ૬૦૬1/- લઠલઊાં1બ, 
૩310૯5, 0100/15, 6'૦૫/ડ દવ પ/11105, 

(10001106 1લબંડ ૫/11 ।16ા1પા11/ તાવ [0૦૫૯1 0૦5, 
10€1100૫0/૬, [€૧ંડ, 6૯૦1૧૬ દ્વાવં 01૫૦5, 

[૦8૧ લ |[€ - 5૦11૦ 1106113/ દા1લ 5૬૦1116 10૯11/ 1૫૦૬. 


૩દપખાીં ગિ।'૦01[1 


વાતાવન 
મલયાલમ કવિ એસ. જોસેફ 


એસ. જોસેફનો જન્મ ૧૯૬૫માં કોટ્ટાયમ જિલ્લામાં થયો- કારીગરોના કુટુંબમાં. એસ. જોસેફ જન્મે 
ખ્રિસ્તી અને કૂટુંબ સામ્યવાદી. એટલે એમના ઘડતરમાં દેવળોનું વાતાવરણ ન હતું. ૧૯૭૦ના ગાળે 
નક્સલવાદી ચળવળ ચરમ પર હતી. જોસેફને એનું આકર્ષણ ખરું; પણ આઘેથી એ બધું જોતો રહેતો. 
નક્સલવાદીઓ કેરળના સામાજિક જીવનના ટીકાકાર હતા તેમજ તેઓ પોતાનાં કાર્યો દ્વારા, સાહિત્ય 
દ્વારા અને લઘુ સામવિકો દ્વારા અંતે તો એક સમાંતર ચેતનાનું સર્જન કરી રહ્યા હતા. 

દલિત આંદોલનોનું પણ જોસેફને આકર્ષણ ખરું, જોકે એમાં સીધેસીધી હિસ્સેદારી નહીં. જોસેફ કહે 
છે, “ખ્રિસ્તી તરીકે આમ તો હું દલિત જ ગણાઉં. હિન્દુઓ અને એનાં દુઃખો સાથે જોડાયેલી આ 
ચળવળમાં મારા નામને ને મારી સંસ્કૃતિને કોઈ લેવાદેવા નથી'. તેમ છતાં કેટલીક બાબતો સાથે તેઓ 
સંમત થાય છે અને એમાં સહકાર પણ આપે છે. એમનું માનવું છે કે “કવિતા એ તો કવિતા જ છે. કોઈ 
પણ પ્રકારની ચળવળમાં એને બાંધવી ન જોઈએ. કવિતા તો સંદિગ્ધતા અને સ્વપ્નો માટેની જગા છે. 
આદિવાસી બાળકો, માછીમારો, લુહારોને મેં ભણાવ્યું છે. એમની વચ્ચે જીવ્યો છું. મારી સમજણ છે કે 
મારી કવિતા છેવાડાના માણસોની છે. મુખ્યધારાથી તરછોડાયેલા હાંસિયાના માણસોની છે. નક્સલવાદી 
કવિતામાં પણ આ વર્ગની, આ જગતની ઝાંખી મળતી નથી.' 

પત્તીનામનીની સરકારી ગામઠી શાળામાંથી જોસેફે પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવ્યું. પછી ઈટ્મુરની 
હાઇસ્કૂલમાં પ્રવેશ લીધો. કુરાવિલંગડની દેવીમાર્થા કૉલેજમાંથી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાનું શિક્ષણ 
મેળવી બી.એ.ની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી. થિરૂવંતપુરમની યુનિવર્સિટી કૉલેજમાંથી મલયાલમમાં અનુસ્નાતકનો 
અભ્યાસ કર્યો. એમનું માનવું છે કે તેઓ પોતે સ્વશિક્ષિત છે. ભાષા પરનું એમનું પ્રભુત્વ અને કવિતા 
માટેનો એમનો અભિગમ પોતાના પરિશ્રમને આભારી છે. એમણે કરેલો પ્રશિષ્ટ કૃતિઓનો ઊંડો અભ્યાસ 
ખપ લાગ્યો છે. આકાર, લય અને છંદોની સમજણ એમાંથી એમને લાધી હતી. વળી પોતે સંસ્કૃત વૃત્તોમાં 
પણ લખી શકે છે. 

જોસેફ સોળ વર્ષની વયથી કવિતા લખતા આવ્યા છે. “એનો અર્થ એ થયો કે મારો લેખન ઈતિહાસ 
સદીના ચોથા ભાગનો, છે', જોસેફ કહે છે. તેઓ એક સજાગ રૂપવાદી કવિ છે. છંદ પ્રયોગોમાં, કાવ્યોમાં 
વજન પ્રમાણે વર્ણોના પ્રયોજનમાં, વાક્યની દીર્ઘતા સાથે અને અવાજોના એકમો બાબતે કવિ તરીકે 
એમની કારકિર્દીના આરંભથી જ એમનો. ઝોક રહ્યો છે. એમની અપેક્ષા એક એવી સૌંદર્યધારણાનું તેમજ 
ભાષાનું નિર્માણ કરવાની છે કે જે એમના જગત વિશે સાંપ્રત સમયની બાનીમાં વાત કરી શકે. જોકે, આ 
હજી એમને પોતે પણ કરવું બાકી છે, એમ અમનું કહેવું છે. 

જોસેફે પૂરેપૂરી સમજદારીથી અને નર્મમર્મથી લખ્યું છે. વિચારી વિચારીને લખ્યું છે, શ્રમ કર્યો છે. 
માત્ર કસબ નથી કેળવ્યો, હથોટી નથી મેળવી પણ વિભિન્ન વિષયો પર વાત કરી શકે એવી સજગતા 
કેળવી છે. જોસેફના બહુચર્ચિત લેખમાં તેઓ લખે. છે, “બધી જ કવિતાના હાર્દમાં ગદ્ય છે. અને જે કવિતા 
માત્ર ગઘ હોય તે અકવિતા છે... પારંપરિક કવિતાએ આકાર અને છંદ તો હસ્તગત કર્યા પણ એમાંથી 
સરવાળે કેટલાક અનુભવો અને માણસોની બાદબાકી થઈ ગઈ. આ એ જ એક રીત એવી હતી કે જેના 
કારણે કવિતાને કાવ્યમયતા પ્રાપ્ત થઈ અને ગધને પોતાનું ત્ર્ક્ત મળ્યું. કવિતા હવે વિસરાયેલા સમુદાયોને 
શોધી રહી છે. એમના અનુભવોનું ગદ્ય કવિતામાં પ્રવેશી રહ્યું છે. 

કંવિ-વિવેચક ઈ. વી. રામકૃષ્ણનના મતે જોસેફની કવિતાનો સંબંધ લઘુ સામવિકોની સાંસ્કૃતિક 
પૂંજી સાથે છે. 





પીયૂષ ઠક્કર 


“ પારંપરિક કવિતાએ 
આકાર અને છંદ તો 
હસ્તગત કર્યા પણ 
એમાંથી સરવાળે કેટલાક 
અનુભવો અને માણસોની 
બાદબાકી થઈ ગઈ. આ 
એ જ એક રીત એવી 
હતી કે જેના કારણે 
કવિતાને કાવ્યમયતા 
પ્રાપ્ત થઈ અને ગધને 
પોતાનું ત્રક્ત મળ્યું. 
કવિતા હવે વિસરાયેલા 
સમુદાયોને શોધી રહી 
છે. એમના અનુભવોનું 
ગદ કવિતામાં પ્રવેશી 
રહ્યું છે. “ 





વિવેચકોનું માનવું છે કે જોસેફની કવિતાની, ભૂમિ ચોંકાવનારી રીતે નવીન છે. અજાણી જગાઓનો 
એમાં પ્રવેશ છે. એમનાં કાવ્યો નવા પ્રેક્ષકોને સંબોધે છે. જોસેફ પણ એ બાબતે સંમત છે. તેઓ કહે છે, 
“મલયાલમ કવિતા કેરળ પ્રદેશના મધ્યભાગે સીમિત રહેતી આવી છે. આપણે. નથી તો કાંઠા જોયા કે નથી 
ડુંગરા જોયા. કાંઠા ને ડુંગરા તો મહેનતકશ લોકોની જગાઓ છે. કાંઠાના લોકોની કવિતા લખનારો હં 
પહેલો હતો. જોકે હું પોતે માછીમાર નથી પણ હું ત્યાં રહ્યો છું. એ ભૂભાગનું કૌવત અને ત્યાંનું લોક મારો 
કેડો મૂકતાં નથી. જોસેફનો બીજો કાવ્યસંગ્રહ જનકરછ(૨૦૦૫). એમાં એમની ખૂબજ જાણીતી કવિતા 
“કોટ્ટા' મળે છે. જોસેફનાં મા છાબડી બનાવે છે. જુદી જુદી જગાએથી મેળવેલી વસ્તુઓ વડે છાબડી 
બનતી હોય છે- ડુંગરાની, ડાંગરનાં ખેતરોની, કાંઠાની. - વળી એક છાબડી ક્યાં ક્યાં નથી જતી. વપરાશ 
પણ કેટલો જુદો. કવિતાની જેમ જ એનો અર્થ થાય સંક્રમણ. જોસેફ કહે છે, “મેં કવિતા વિશે પણ કાવ્યો 
લખ્યાં છે. પ્રકૃતિ તો એમની કવિતામાં હોય છે જ. જોકે, અહીં અજાણી ચીજો સહિત અજાણ્યાં ઝાડવાં ને 
અજાણ્યાં પ્રાણીઓ પણ જોવા મળે છે. વળી પ્રકૃતિના તત્ત્વો જેમ કે પવન, પાણી ને પથ્થર પણ ખરાં. 

જોૉસેફનો પહેલો કાવ્યસંગ્રહ, કરુથ& કલુ(૨૦૦૦)માં ઓળખ બાબત પ્રકાશ પાડતાં કેટલાંક કાવ્યો 
છે. “મારા બાપા પથ્થરના કામદાર છે. હં પણ પથ્થરોમાં કામ કરતો. પથ્થર તો નક્કર ચીજ છે. એ પોચટ 
નથી. મારુ જીવન મેં પથ્થરોમાં કોર્યું છે' એમનો છેલ્લો કાવ્યસંગ્રહ અઈડેન્ટીટી ક#૩(૨૦૦૧)માં ઘણાં પ્રેમ 
કાવ્યો છે. સંગ્રહનું શીર્ષક જે કવિતા ઉપરથી અપાયું છે તે કવિતામાં એક દલિત ખ્રિસ્તી છોકરાની વાત 
છે. એ ઉચ્ચ વર્ગની છોકરીના પ્રેમમાં પડે છે. દરમિયાન એનું ઓળખપત્ર ખોવાય છે. એ ઓળખપત્ર 
છોકરીને હાથે ચઢે છે. ઓળખપત્ર પર લાલ શાહીમાં નોંધાયેલી કેટલીક વિગતો પર છોકરીનું ધ્યાન જાય 
છે. દલિતને મળતા સ્ટાઇપેંડનો એમાં હિસાબ છે. કાર્ડ અને સ્ટાઇપેંડ એની. જાતિનું ચિહ્ન સાબિત થાય છે. 
પરિણામે છોકરી સાથેનો સંબંધ તૂટે છે. જોકે, જોસેફ નકારાત્મક અભિગમ ધરાવતા નથી. તેઓ કહે છે, 
પ્રેમ તો એક ચળવળ છે. એ થાય છે ત્યારે એ ઓળંગે છે ઘણીયે સરહદો. પ્રેમના વિષયમાં અભ્યાસ 
થવો જોઈએ. બીજા પ્રદેશો કરતાં વધારે તો કેરળમાં એણે જીવનને બદલ્યું છે. અગાઉના વખતમાં મિશ્ર 
સંબંધો ઘણા હતા.' 

સ્રીઓ એમની કવિ-કલ્પનાના કેન્દ્રમાં છે. “કવિતા તો સ્ત્રી છે. હું એને જમીન પર આવવા કહું છું. 

મલયાલમ કવિતાએ તેને ક્યાંક ઉર્ધ્વમાં કેદ કરી રાખી છે. હું કહું છું કે તું મારાં ઘાસછાયા ઝૂપડે વ...' 
એમ કહેતાં જોસેફ લાલિમાને યાદ કરે છે, “લાલિમાને ખેંચ આવતી. એનું કુટુંબ એને બકરીઓ ચરાવવા 
મોકલતું. લાલિમા મારે ઘેર આવતી. હું એની ભેગો બકરીઓ ચરાવવા જતો. એ વિશે મારી એક કવિતા 
છે. મલયાલમ કવિતા તો હિન્દુ છે. તમને ત્યાં લાલિમા નહીં જડે. જોકે, હવે ઘણો બદલાવ આવ્યો છે. 
અનવર અલી, વિરાનકુટ્ટી, નાઝીમુદ્દીનનાં કાવ્યો હવે આપણી પાસે છે ને!” 
સૌજન્યઃ 140 /1[0પ્દ9લા 1 ૧8ુાપઃ 31૯૫7 ઝદ 1/પાટુ 100 50૫0 ઊાતીંઢ, 2૦૩૩ાંલા” 1 & [0ત1ત)તાતા, ”િલિુપાંણ 
0011તદર8ં૦1-2011 માં સંકલિત કવિના પરિચયાત્મક લેખનો મુક્ત અનુવાદ 





ઢળતી સાંજે દારૂને પીઠે 
મિસરી બોલ્યોઃ 

તારું આ કામ નઈ 

તું બબડે છે ઘણું 

વળી ખોવાવેલો જ હોય 
છે 

હથોડી મંગાવું તો પાવડો 
ધરે છે 

ને કપચીની જગાએ. ઈંટ 
તારું આ તગારું ઉપાડ ને 
ભાગ અહીંથી 


એસ. જોસેફ 





૧. ઓળખપત્ર 


વિદ્યાર્થીકાળે 
એક છોકરી હસતી-મલપતી આવેલી 


ભાત અને વરાળિયું ભેળવતાં 
અમારા હાથ મળેલા 


પાટલીએ બેઠાં તો બન્યાં 
હિન્દુ-મુસ્લિમ પરિવાર 


નેરુદાનાં કાવ્યો વાંચતાં 
મારો સમય પસાર થયો 
ને એમાં જ તે ખોવાયું 
મારું ઓળખપત્ર 


એ બોલી, 

મારું ઓળખપત્ર ધરતાંઃ 
તારા સ્ટાઇપેડનું ખાતું 
લાલ શાહીમાં આંક્યું છે. 


હવેના વખતમાં 

એકબીજાંમાં ગુલતાન છોકરા-છોકરીઓને જોતો નથી 
થોડાક દહાડામાં છૂટાં પડશે જ 

જો કદાચને તેઓ ફરી ભેગા પણ આવી મળે 

તો ય મને આશ્ચર્ય થશે નહીં. 


એમના ઓળખપત્રમાં 

લાલ શાહીમાં હિસાબ નહીં હોય. 

એસ. જોસેફ 

( કે. સચ્ચિદાનન્દનના અંગ્રેજી અનુવાદને આધારે) 


૨. મિસરી 


એક વખત હું મિસ્ત્રી પાસે નોકરીએ રહ્યો 
બપોરે વાળુ કરી 

ગમાણની અડધી ભીંતે બેઠો હતો 

એક પંખી કેળું કોચતું હતું 

પકડી લઉં કે ? 

પીળચટા પપય્યાનું પાન લસરકતું નીચે આવે છે 
એની. પોલી દાંડીની વાંસળી કરી લઉં કે! 


ઢળતી સાંજે દારૂને પીઠે 

મિસ્ત્રી બોલ્યોઃ 

તારુ આ કામ નઈ 

તું બબડે છે ઘણું 

વળી ખોવાયેલો જ હોય છે 

હથોડી મંગાવું તો પાવડો ધરે છે 

ને કપચીની જગાએ ઈંટ 

તારું આ તગારું ઉપાડ ને ભાગ અહીંથી 


મિસ્રી થોડા દિવસ પર ગુજરી ગયો 
પણ મારી સ્મૃતિમાં અકબંધ છે 

કેળું ખાતું પંખી 

ને પીળચટ્ટા પપ્પયાની પોલી દાંડી. 
એસ. જોસેફ 

( કે. સચ્ચિદાનન્દનના અંગ્રેજી અનુવાદને આધારે) 


૩. મલયાલમ કવિતાને નામ એક પત્ર 


નદી કાંઠે એક દહાડો આપણે ભેગાં થયાં 
ઠીક-ઠીક સમય સાથે પસાર કર્યા 


નદીને બારી છે, એમ તેં કહેલું, 
એમાંથી હું ઊડી જઈશ. 


મારે ગામ જવા તારાથી છૂટા પડ્યા પછી પણ 
તારા એ શબ્દો મારે કાને પડઘાતા રહેલા 


નદીને જો બારી હોય તો એ મકાન હોવું જોઈએ 
તને જો ઊડી, જવાનું મન થતું હોય તો એ કેદખાનું હોવું જોઈએ 


હું તો ગરીબ-ગુરબા વચ્ચે રહું છું 

એમના જેવા જ ખોડીબારામાં 

મળે એનાથી ભૂખ ઠારું છું 

ઘણે આઘેથી પાણી વહી લાવું છું 

બાપો મારો મને કૂતરો કહેતો સંભળાય છે 
મારી માનું ઘુ-મૂતર સાફ ડરું છું 

પતરાં, ચપલાં, બોટલો ને કાગળો 

મારું કામ છે એ વીણવાનું ને વેચવાનું 


લોકો મને કચરાવાળાને નામે ઓળખે, છે 
ખટારા મારો કોથળો લેવાની ના પાડે છે 


તેમ છતાંય મેં તને બોલાવી 
અને તું આવી નહીં 


તારા લોકોને જાણું છું 

એમને તો મોટી ઇમારતો. વધારે ગમે છે 

એમણે તો તને 

પદબંધને છંદોમાં કેદ કરી છે 

બાકોરામાંથી જ તો તે જગતને જોયે રાખ્યું છે 

ઘરગથ્થું ચીજોથી ઘેરાઈને, એની. આડશે 

નથી ભૂલાતી તારી નજર 

રેશમના લૃગડાંમાં સફ મલપતી 

કારમાં બસીને તું મંદિરે જવા ઝડપથી પસાર થઈ હતી ત્યારની 
તું થાકી તો નથીને આ બધાંથી, કહેને? 


જંગલમાં વિહરવાના 

એક છોકરીના કોડ હોઈ શકે 

ઘાસછાઈ ઝૂપડીમાં એને ઊંઘવું ગમી શકે 
કચરાને કીચડમાંથી રસ્તો કરવો પણ પડે 
તાપમાં એની ચામડી બળશે 

વરસાદમાં એને તાવ આવશે 


તને જોઈએ. છે મુક્તિ, નહીં ? ખરું ને? 
એ. જ તો છે અમારી મૂડી 

તું ચાહે તે બોલી શકશે 

ઝરણામાં નાહી શકશે 

વાડામાં આવતાં 

પંખીઓ ભેગો કલબલાટ કરી શકશે 
ઓટલે ચટાઈ પર બેસી શકશે 

મા ને બાપો તને કંપની આપશે 
કામેથી પાછો હું દોડતો આવીશ 

રાબ ને કઠોળનું વાળુ કરીશું 

કે પછી આભને જોયે રાખીશું 

ઘુવડના અવાજે જો તું ડરી જઈશ તો 
મારા સ્નેહથી તને હું ઢાંકી દઈશ. 


ન ડે 
એસ. જોસેફ 
હે. સચ્ચિદાનન્દનના અંગ્રેજી અનુવાદને આધારે) 





૪. મસ્સો 


જના ગાલે મોટો એક મસ્સો હોય 

એવી એક છોકરીને હું ઓળખું છું 

એ. થોડેક આઘે રહેતી'તી 

કાજુના ઝાડવાંવાળી ટેકરીઓ બાજુ 

અમારા ઘર પાસેની ગલીમાંથી 

એ. પસાર થતી ત્યારે 

મસ્સાને બાદ કરી એનો ચહેરો જોયે રાખતો 


માથું નમાવી એ પસાર થઈ જતી 

એ પેલા કઠિયારાની છોકરી તો નથી ને? 

એને એકેય બહેનપણી નથી - મા કહેતી 

વખત જતાં એક કઠિયારો એને પરણીને લઈ ગયો 
પછી તો એનું કુટુંબ થયું ને છોકરાં પણ 


ત્યાં હવે કાજુનાં ઝાડ નથી રહ્યાં 


કોઈક કહેતુ હતું 
મારાં કાવ્યોમાં કઈક ખૂટે છે 


કદાચ પેલા મસમોટા મસ્સાને કારણે જ તો નહીં હોય ને? 
મેં કહેલું. 

એસ. જોસેફ 

(કે. સચ્ચિદાનન્દનના અંગ્રેજી અનુવાદને આધારે) 





૬. પંક્તિઓ વચ્ચે 


પંક્તિઓ વચ્ચે 

ક્યારેક હું 

તો ક્યારેક તમે 

બને કે જીવતાં અટકી જઈએ 

આમ તો આપણે એકબીજાને ઓળખતાં નથી 

બને કે આપણે એકબીજાંને જોયાં હોય 

ગામમાં કે પછી દરિયા કાંઠે 

એ. તમે જ તો હતા 

પુલની રેલિંગ પાસે ઊભેલા 

કો'કને પુલ પરથી નીચે ઝૂકેલો જોઈ રહેલાં 

અથવા તો આપણે. કશેક મળેલાં 

માંસ કે દવાઓ લેવાં નીકળ્યાં હતાં ત્યારે 

આપણે તો સાવ સામાન્‍ય માણસો, ખરું કે નહીં? 
જોકે આપણે અસામાન્ય કામો કરતાં જ રહીએ છીએ 
તમે વાહન ચલાવે છો 

કે પછી પેઢી ખોલો છે 

તમે પરીક્ષામાં પાસ થાવ છો. તમે ગાઈ શકો છો ગીત. 
હું કવિતા લખવાની મથામણ કરતો રહું છું. 

આપણાં કાર્યો આપણા પછી પણ રહેશે 

આમ લખતાં-લખતાં અધવચ્ચ હું જીવતો અટકી જઈશ 
ને તમે પણ વાંચતાં-વાંચતાં, એમ જ અધવચ્ચે જ! 


એસ. જોસેફ 
હે. સચ્ચિદાનન્દનના અંગ્રેજી અનુવાદને આધારે) 


પ પે 


૪. મારો પોત્તાનો... 


નદી કાંઠે જન્મેલો 
નદીને પોતાની ગણે 


મારો જન્મ ડુંગર પર થયો 
ત્યાં જ મોટો થયો 


ડંગર ઊતરું ને 
વહેળો મળે 


ત્યાં જ ન્હાતો 
કપડાં ધોતો 
માછલી પકડતો 


મોટપણે 

વહેળા ભેગો એને કાંઠે-કાંઠે આગળ ગયો 
ખડકો સાથે માથું ભટકાયું 

વળાંકેથી આગળ નીકળ્યો 

વાંસનાં છોડવાની માહેથી 

નાનકડાં પુલ તળેથી 

વહેળો ભળ્યો મોટા વહેળામાં 


ત્યાં જ ન્હાયો 
કપડાં ધોયાં 
માછલી પકડી 


પછી વહેળા ભેગો હજીયે 
આગળ ગયો 


વહેળો તો ભળ્યો નદીમાં 
જોકે હું પાછો ફર્યો 


7 
7 


કેમ કે 
હું તો છું માત્ર વહેળાનો કવિ 
એક નાનકડો કવિ 


મારો વહેળો મને પોકારે છે... 


એસ. જોસેફ 
(પી. જે. બિનોયના અંગ્રેજી અનુવાદને આધારે) 


૮. દશ્યો 


તળેટી, તળાવડી 
કુતરાને નવડાવતાં બાળકો 


તળાવડીમાં પલપલતી માછલીઓ 


માછલીની મેશ આંજી આંખોમાં 
કૂતરી બાળક સૂરજ 
ને પંખી દૂરે ઊડ્યે જતું 


આભની આંખે 
તળાવડી તળેટી બાળક 
ને ભરચડ્ક ફોરેલું થન્નીનું ઝાડ 


ચિત્તના ચહેરાયેલા કાચમાં 
ધરતી આભ સૂરજ 
ને ભીના શરીરને ચાટતું કૂતરું 


તળાવડીમાં, ઘાસના તપતાં મેદાનોમાં 
મોટા ખડકની ધારે 

ને પેલા આભની પેલે પારે 
કોઈ ભાળી શકશે 

આ મનના સંતાપો? 


એસ. જોસેફ 
(પી. જે. બિનોયના અંગ્રેજી અનુવાદને આધારે) 
(ગુજરાતી અનુવાદઃ પીયૂષ ઠક્કર ) 


લખું છું... કાગળ ૫૨ ચિત્રો લખતો. કવિ 


હા, 

આ સામે થાંભલો 

એની, ફરતે અજગર જેવી આળસુ પાઇપ 

પાઇપમાં કહે છે પાણી 

પણ હાલ તો મોઢું બાંધેલું છે. 

થાભલાથી થોડે ઉપર 

આડી 

સાપની કાચળી જેવી ટુકડે-ટુકડે, ખાલી-ખાલી પાઇપ 

પાઇંપમાથી સરકતી નવી ચામડીમાં ચમકતી 

સાપોલિયા ટોળકી 

કહે છે તેમાં 

પૂરજોરમાં વહે છે 

કેટકેટલાય વોલ્ટનો કરંટઃ 

ઝબકોળાય 

ગટરના પાણીમા 

હા, આ 

પાણીની અડતે છે તે પાટો 

પાટા પર પેડું 

પૈડા પર ડબ્બો 

ડબ્બાના દરવાજે 

બેઠા બે ભાઈ, કમ્મરથી નમેલા 

ગટરના પાણીને ઉલેચતા 

એમની આંખોના ડોળામાં 

ટુકડે-ટુકડે ઊભી સાપની કાંચળી 

કાચળી અંદરથી સરતી ચમકતી સાપોલિયા ટોળકી અને હા, 

ઉપરથી સહેજ છેટે આડો એક થાંભલો 

થાભલા ફરતે અજગર- અજગરનું મોઢુ ખુલ્લુ- 

મોઢામાં-? 

0 પીયૂષ ઠક્કર 

અનુઆધુનિક કવિતાનું એક લક્ષણ એ. છે કે તે ભૂતકાળમાં કળામાં આવેલી તમામ ચળવળો અને 
યુગોમાંથી જે કાળની શેલી આવશ્યક જણાય તેનો ઉપયોગ કવિતા સિદ્ધ કરવા માટે કરે છે. એ પ્રમાણે જ 
આજની ભાષાશેલીમાં નવાં નવાં પ્રતીકો સાથે સરરીયલિઝમની છાંટ આ કવિતામાં જોવા મળે છે. પાણીની 
અજગરની સરખામણી પાણીની પાઇપ સાથે કરાઈ છે. કારણ કે પાઇપલાઇનો આજકાલ આખા શહેરની 
તરસને અજગરભરડો લઇને બેઠી છે... મોઢામાં ? અહીં કવિતા પૂરી થઈ જાય છે. આ કવિતાનો આસ્વાદ 
કરાવવાનો બિલકુલ ઇરાદો નથી અજગરના મ્હોંમાંથી શું નીકળે છે એ પાણીના નળ પાસે બેડા લઈને 
ઊભેલા લોકોને પૂછી લેશો તો સમજાઈ જશે. 
થોડા સમય પહેલા ગુજરાતી ભાષામાં લખું છું.. નામની એક સુંદર ઘટના બની. સયાજીરાવ 

ગાયકવાડ યુનિવર્સિટીમાંથી ચિત્રકળામાં સ્નાતક થયેલા, મૂળ ભરૂચના મિયા માતર ગામના અને હાલ 
વડોદરામાં બળવં પારેખ સેન્ટર ફોર જનરલ સિમેન્ટિક્સ એન્ડ અધર હ્યુમન સાયન્સીઝમાં એકેડમિક 
એસોસિએટ અને પ્રોગ્રામ ઓફિસર તરીકે નોકરી કરતા પીયૂષ ઠક્કરનો કાવ્યસંગ્રહ સાહિત્ય અકાદમી 
(નવી દિલ્લી) દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો. 





ઝરે. 
ર... 


કુલદીપ કારિયા 








સિતાંશુ યશશ્ચંદ્રએ વળર કાવ્યસંગ્રહમાં લાભશંકર ઠાકર માટે એક કવિતા લખી છે. તેમાં તેઓ 
કવિને ઉદ્દેશીને લખે છે કે 
શરબતો પીપીને, 
ઢીલી મીઠાઈ લાસલૂસ ખા ખા કરીને 
અન્નને નામે હવે અમને ઉબકા આવે છે. 


અમારાં જઠરમાં આગ લગાડ લાંઘણોની 
તૂરા કડવા રસથી અમારી જીભને ઝાટકા માર... 


આજની તારીખે પણ ગુજરાતી ભાષાકર્મીઓ અભ્યાસના અભાવે ગળચટ્ટાં કાવ્યોમાં અને 


તુકબંધીમાં ડબેલા છે ત્યારે કવિ પીયૂષ ઠક્કર પણ મરી ગયેલી ભૂખને સજીવન કરવા જીભને કડવા અને 
તૂરા રંગના ઝાટકા મારે છે. મારું માનવું છે કે સિતાંશુએ આ ડવિતા માત્ર લા.ઠા. માટે નહીં પરંતુ તેમની 


હારના અને તેમના પછીના તમામ કવિઓ માટે લખી છે. 
કવિતા એટલે કલ્પના વત્તા નિરીક્ષણ વત્તા બીજું કંઈ... આ બીજું કંઈ દરેક કવિ માટે જુદું-જુદું 
હોઈ શકે છે. ગઝલના ધોધ વચ્ચે કવિ અછાંદસ અવાજ લઈને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે એ 
તેમને પ્રથમ દષ્ટિએ જ બધાથી નોખા પાડી દે છે. આમ પણ પૂર્ણ કવિતા સુધી પહોંચવા માટે દરેક 
કવિએ ક્યારેકને ક્યારેક અછંદ સુધી જવું જ પડે છે એવો મારો સરાજાહેર અંગત મત છે. 
પીયૂષભાઈ પાસે આધુનિક કલ્પનો છે. ઇમેજિઝમ એ તેમના પદ્યની વિશેષતા રહે છે. જોકે વાત 
ઇમેજથી આગળ જઈને કવિતા સુધી પહોંચે છે એ સૌથી મોટી વાત. સુરેશ જોશી અને ગુલામમોહમ્મદ 
શેખ મારા પ્રિય કવિ છે, પરંતુ ચિત્રકાર વત્તા કવિ પીયૂષે કલ્પના શક્તિનો ઉપયોગ બહુ જ ખપપૂર્વક 
કર્યો છે. ક્યાંય કલ્પનોના થર બાઝી ગયા હોય એવું જરાય લાગ્યું નથી. હા, કેટલીક જગ્યાએ માત્ર 
સંવાદ થતો હોય એવું જરૂર દેખાય છે. 
કવિતાના શીર્ષકોની વાત કરીએ તો “એક અર્થ અંદરનો”, “પ્લેટફોર્મ પરની સાંજ', “ગૂમડું', 
દેહાન્તર'- આવું, “કામની વાત બસ એક જ'- આવું વિષયવેવિધ્ય જોવા મળે છે. 
એવું કહેવાય છે કે જો તમારે કોઈ દેશનો ઇતિહાસ જાણવો હોય તો તે દેશના કવિઓને વાંચો. 
પીયૂષની કવિતામાં આવતીકાલનો ઇતિહાસ ઝિલાયો છે. સાંપ્રતનો પડછાયો અને પ્રતિબિંબ બંને જોવાં 
મળે છે. 
આટઆટલા ગેસથી ભરેલા રંગબેરંગી ફુગ્ગા હોવા છતાં 
ઊડી ન શકતા ફુગ્ગાવાળા માટે સહાનુભૂતિ રાખવી 


આ જ કવિતામાં કવિ આગળ લખે છે... 


અડધા બૂડેલા અને અડધા બહાર ગણપતિના માથે 
ગામને ડીજેમાં થનગનતું જોવું 


ફ્લાયઓવર પરથી ગામને સડસડાટ પા૨ થતા જોઈ 
એકવીસમી સદી માટે ઘેલાં કાઢવાં 


બાકસનાં ખોખાં જેવી દુકાનો તોડી પડાતા સ્થળાંતરિત થવેલા વેપારીઓને 
નસીબની બલિહારીની કથા કહેવી 


કવિતામાં ત્રણ વાત લખાય છે. જીવાતા જીવનની વાત. જીવવાની ઇચ્છા હોય પણ ન જીવી શકાતું 


આટઆટલા ગેસથી 
ભરેલા રંગબેરંગી 
ફુગ્ગા હોવા છતાં 
ઊડી ન શકતા 
ફુગ્ગાવાળા માટે 
સહાનુભૂતિ રાખવી 


બાકસનાં ખોખાં જેવી 
દુકાનો તોડી પડાતા 
સ્થળાંતરિત થયેલા 
વેપારીઓને 

નસીબની બલિહારીની 
કથા કહેવી 

- પીયૂષ ઠક્કર 


જીવન જેને ઇલિયટ એસ્કેપ ફ્રોમ પર્સનાલિટી કહે છે અને ત્રીજું- આપણી આસપાસ બનતી ઘટનાઓના 
પડઘા... 

અહીં આ ત્રણે બાબતોને ચિત્રકાર કવિએ જાણે બ્રશ વડે લસરકા મારીને લખી છે. “એક અર્થ 
બહારનો” કવિતામાં સાંપ્રત કેદ થયો છે; તો “એક અર્થ અંદરનો'માં કવિને પ્રવર્તમાન સાથેના આંતરિક 
સંઘર્ષમાં અનુભવાયેલી અકળામણ... કેટલીક પંક્તિઓ જોઇએ. 


પોતાની જ ઊડતી, ભુકી વચ્ચે 
અપૂજ શિવલિંગની, જેમ પડ્યા રહેવું 


25 2522 
મધરાતે ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ વિરુદ્ધ ઊંઘનું ઊડી જવું. 


ઊંઘ ઊડવી એ શબ્દમાં ઊડવું શબ્દનો કવિએ શ્લેષ કરીને આગવા ડવિકર્મનો પરિચય આપ્યો છે. 


પોતાના જ કુટુંબને પોતપોતાની ઊંઘનો છેડો પકડી 
અંધારાને વિસ્ફારિત આંખે તાકતા જોઈ રહેવું 


ક્યા બાત... “એક અર્થ અંદરનો' એ કવિતામાં પારિવારિક કલહની અભિવ્યક્તિ ભલે થઈ હોય પરંતુ 
કવિએ અહીં તેનો ઉલ્લેખ કરીને એ પણ ઈંગિત કરી દીધું છે કે પરિવાર એ કોઈ બાહ્ય ઘટના નથી, પરંતુ 


આંતરમનનો હિસ્સો છે. પડખુ બદલ 
આમ ને આમ પડ્યો 
સપનાં અને દુઃસ્વપ્ન વચ્ચેનો ભેદ ભૂંસાતો જોવો રહીશ 
નક્ષત્રોના યુદ્ધમાં ખરતા તારાને તો ભાષાની પીઠ પર 
મધરાતે ચઢેલી ઉધરસમાં આંખોમાં ઘૂઘવતા જોવા ભાઠા પડશે 
- પીયૂષ ઠક્કર 


અહીં કવિતા હાઇટ પકડે છે... મેં આંગળી ચીંધી છે; હવે ભાવકે એ દિશામાં નજર માંડવાની છે. 
આ કવિ ઝાડની બદલે વાદળની છાયા પર લખે છે. અધૂરી વાત પર લખે છે, તડ પર લખે છે, અંધકારનો 
ગ્રાફ લખે છે, ગર્ભપ્રવેશ લખે છે અને એક કલાકારનું વ્યાકુળ રૂપક પણ લખે છે. કવિ ક્યાંક સહેજ મંદ 
પડે છે, પણ ક્યાંય ગળચટ્ટા નથી બનતા એ તેમની મોટી સિદ્ધિ છે. 


પડખુ બદલ 


આમ ને આમ પડ્યો રહીશ તો 
ભાષાની પીઠ પર ભાઠા પડશે 


આવું લખીને કવિ સાંપ્રત કવિઓને રોમેન્ટીસિઝમમાંથી બહાર નીકળવા ઠમઠોરે છે. ઊંઘમાંથી 
જગાડવા મથે છે. નિયમિતપણે ઘરના ફળિયામાં આવતી ખિસકોલીનું હુલામણું નામ ટીનકી અને કવિ આ 
વિષય પર પણ કવિતા છેડે છે. ખિસકોલીને પોતાનું હુંફાળુ સપનું એક કલાકાર જ ખાવા આપી શકે... 

એક જ વિષય પર ત્રણ-ત્રણ કવિતા લખીને કવિએ એક જ વિષયવસ્તુને જુદા-જુદા ડાયમેન્શનથી 
જોવા-દેખાડવાની કાવ્ય-સરાબોર કોશિશ કરી છે. 

પત્નીને સંબોધીને લખેલું એક કાવ્ય... 


ભીંત પરના રંગની પોપડીઓ કૂણી પડી, બુઠ્ઠી થઈ 
નાનકડી ઓરડીમાં વસ્તુઓ વચ્ચે 


ભીંસાઈ-ફેલાઈ રીઢાં અંધારાં જરાક નમ્ર થયાં 

ચ્હાના કપમાથી ઊકળતી બાપ્પમા 

થીજેલા હાડને ઓગાળતી, ઉશ્કેરતી, હંફાવતી 

રાની પશુની ગધ મળી, બારી પર 

હરફરતી લસરકતી ખિસકોલીના ટકટકના અવાજમાં 
ઊઘડતો એક બીજોય ઓરડો જોયો, કઠેડા ૫૨ 
ડંગમગતા કંબૂતરના ફફડાટમાં 

ઉજાગરી આંખે અકાયેલ રક્તવર્ણી તરડો વિખરાઈ 
વળી આકાશને... 


પત્ની સાથેના પ્રેમની આટલી ફ્રેશ અને નવી અભિવ્યક્તિ તમે ક્યાંય વાંચી છે ખરી? ગુજરાતી 
સાહિત્યમાં જે કંઈ નવતર બની રહ્યું છે એ જૂજમાં આ કાવ્યસંચય એક નોંધપાત્ર બનાવ ગણાવો જ 
જોઈએ એમાં કોઈ બેમત નથી. કવિ અછાંદસને ભલે વળગી રહ્યા, પરંતુ તેમાં પણ તેમણે અલગ-અલગ 
ફોર્મ અજમાવ્યા છે એ આવકારદાયક, પ્રેરક અને પ્રસંશનીય છે. 

ભાઈ પીયૂષ ઠક્કર એક કટિબદ્ધ અને કવિતાબદ્ધ સર્જક છે. ઘડિયાળના લોલકની જેમ તેમની કવિતા 
આધુનિકતા અને અનુઆધુનિકતા વચ્ચે સંગીતમય ઝૂલણ ઝૂલતી રહે છે અને એ જ એની મજા છે. 
વારંવાર વાંચવી ગમે એવી કલમ... લખું છું.. કહેતી પીંછી અછાંદસ કેન્વાસ પર કાયમ લખતી રહે એવી 
શુભકામના. 


(લખું છું... પીયૂષ ઠક્કર, સાહિત્ય અકાદેમી, નવી દિલ્હી, ૨૦૧૫, ડે.૧૦૪, રૂ. ૧૦૦/- છ ખંડોમાં વિભાજિત અછાંદસ 
કાવ્યરચનાઓ) 


આ અંકના શેટોકલાકાર 


આશાસ્પદ યુવા ફોટોકલાકાર ઈડૂસ અરસ્યદ (1ત॥તપડ 759) ઈન્ડોનેશિયાના મકાસ્સર શહેરના 
રહેવાસી છે. જન્મ ૧૯૧૯માં રપ્પાન્ગ નામક ઉપજાવ જમીનવાળા ગામમાં. પ્રથમિક શિક્ષણ દરમ્યાન 
કલાની દરેક બાબતમાં રસ . વાર્તાઓ અને કાવ્યો પણ લખ્યાં. પુસ્તકાલયમાં ચિત્રો જોઈને ચીતરવાની 
કોશિષ કરી પણ ન ફાવ્યું. મૂળ વાણિજ્યના સ્નાતક અને ઓડિટર તરીકે કામ કરતા આ કલાકારે 


૨૦૦૨ પછી આધુનિક કેમેરા વસાવ્યો અને ફોટોગ્રાફીના ગંભીર આયામોથી વાકેફ થવા લાગ્યા. તેઓ 
કહે છે : ફોટોગાફી દ્વારા મારી કળા પ્રદર્શિત કરું છું ત્યારે મારી જાતને મારા ફોટોને પાશ્ચાદ ભૂમાં ભાળું 
છું.. સરળ વાર્તા, કવિતા, પ્રકૃતિ, કલ્પના, સંદેશો, અને એ દરેક વસ્તુ જે હું બાળપણમાં ન વ્યક્ત કરી 
શક્યો તે હું મારી ફોટોગ્રા ફીમાં કલાત્મક રીતે વ્યક્ત કરી રહ્યો છું. મને હરીફાઈમાં રું ચિ નથી. પણ 
મારી કળા લોકો સુધી પહોંચે તે ગમે છે.. તેમને ફોટોસા ઇંટ 129010, પલ્પપછ્ઠ વગેરેના ઘણા 

પુરસ્કારો પ્રાપ્ત થયા છે, 5007 નામક વેબ સાઈટ પર તેમનું કામ માણી શકાય છે 





0 અગ્રિમ મણિપુરી દેનિક “પોક્નાફમ'ના પ્રથમ પાને “નિસ્યંદન'ના મણિપુરી કવિતા વિશેષાંક વિશે 


દક કેબ, શનનનન 
ડળ 0 પ્રલ્ન 


ટર. | જ £5“%-_ | :% 2 ૪ ક %#52:% 


શિકાજ ૩ એ ળના ત્મારિ ૩૩૩૨ ભાત્ર ત્યોત્ગ જિ ડેઇ ૨ પિગ તના ઇરઝિ?હળ છના 
-્ચેરઝમિ૦૪૩૯ ૩ પબાયાજ અ ઊરરવનનાયઝસતક છીણ હહ,૦૪ સ્દ્ન્ત્કિ 


સડ 554 ક્ક્ઝુન્- 
ઝડ ક 


રા 
ર! 
ળું 


[પહ 
001 


ર 


(શ$ 
1 


188 
દ [1 
ફં 


7 
3. 
કૈ 
ક 
438: 
ડ્‌ 
1 


1: 
ન 


ર 
! 


1311 
શ 
નક 

મ! 
1 


137 
[3111 
રં 
1 


શા 

1; 

41 
દેર 


| 
શ્ર? 


(| 


હૈ 
ય 
ક 


[1111 


ર 


મ 
કે 
ક? 
1 
1 


॥1# 
5 
ટ 

121. 

ર 


#સ્‍-તન્‍ ન સજ. ૦ ઇઝ બન ૦૪૦૧ - ૦: (શમ. 
“ઝન ૨% ઇર. જજ -૦ જ ૦૦-૦૪ ૧- 


શમધા 
॥1)!!|!! 
1 ધ 
1813: 


|| 
॥ 
દુ 


રે 
1 
ક 





0 મણિપુરના અગ્રિમ અગ્રેજી દેનિક “ઈંમ્ફાલ ફ્રી પ્રેસ'ના પ્રથમ પાને 1નેસ્યંદન'ના મણિપુરી કવિતા 
વિશેષાંક વિશેની નોંધ. 


કા#ળાકા!% દક૩ન્‍4૪ 
૪###ક પ#ઇક#-૪? 
૬#મય#2૦૯ નટુ ૬૮૯ 
(1૧૬૩૦૬ :#? ઈ 


ઇાાત્ાં1- આઅખાંટુ# ૯114017 &## “ક-ડ૯ 
1000 01105011 ” “૪% « “જ * ન 
30110100417 ઈઉટ્વ૬૦ [૯5૦ 
15૫ 1₹ 


ન 2: 19૮ (૦ ૭૫૫/1તા!1 ની 


દગા :*:1##ક##ાઇ૯ ૪? 
1૧ઇ%, 'કામાંઝા. ણ ૬:૪૪ 11% / શક! (૦૯૮૬૮? 
ઉ કાઈ & & '1ડ૦વ્‌પાતા ("૯૪% પ1પ્રા'4&1.. ક 2: 2#:%૬%% 
કપદદાકાં શત “101૬ :૬૬ ૦ શ5૯#)૬૮# ડક (ઈમ? 
શણણાઇ1૯ટ ઇદ 9 ઉઝર ૪૪ :1##૮દ (3878૬ 
ઉપાદાપ્ટ & ૪૪૬ 19લ્દર7?#મ૮ કકક દલ્ફુમ્મ્ય્ત્ટ્લ્ડ 
101૬ #કા૫# €દટકઇ##૬ 4 ક &&૫૯ #ટ હશ 
દ૪((1૬ાળ#ઇ૦૧૫/% [૦ર 067 તતા 01૯૦૩૦૯ દક 
કેદકામા દડ#પટપતફલ ૪ ઉત્્ઝ 6૮૬8/$0લ્લ દ ટાઈ 28 
40 (ઉ કાળ, (4 10 6૯/૪9 ક5કડ9 શ% દ 
કા191૮ 09% કહા ૬૩1% (૯ કઃ [5 
પંપ;ાકાકા! ઇ#ળ1દડા1૦#૬ 9! #૬0%ઝં###૪ 
કાના! [૪૫૯૬0 316 (ક. :1!?? 7 
80 (દમાં ઈાદાળ છા (ઇદ? 
0: લ્ખત્રત્ક ૪/ ઈ? ક્ટ્મ્% સ 
1ડબાઇ #& #પ્ઝાંઝઝત (૪1 લણ-% 
ઊણા !॥૧/3:9«( ₹ઃ ટ1૬૬ ક 
0 (1૮09 ૬ 7: 1:5૭# થ્હાઈ 
14 કક કડક! ષ્ષ્ટ 


10040૯ (૫૬1 18૬ દ 
ક %૪?16૮: ઉપ 


હી, -*-૪૪- 
3 #& કાંક્૦ 
કપયામદ ભ તાબા છ ઉડ 
(110૪1૬ ઈ2£1. 11૪%: 

% ૪% .(2€૯€80૦0૦૬.૬9#1# 


(૪70 (ટુ $*9૧$ (1૬૦૪૦ ઉછ 
(₹#[₹”?૬ #ઈ.ક૪ 


(12912212) 1011231૫ 'છદપર]પ 





0 પૂર્વોત્તરના અગ્રિમ વેબ-પોર્ટલ “ઈ-પાઓ'એ. “નેસ્યંદન'ના મણિપુરી કવિતા વિશેષાંક વિશેની 
નોંધને સ્થાન આપ્યું. 


ફૂ 4 *૯૦૦#/%#--::' %»# -₹ ૨૦ કજ: ૧ ૦ &#% માઇક હ દ 4# # - 


8-2#0 


કત ૬૪ જશન છ ૯, 


%-૪ ૬" ૬૦#મ# 


10608&# ૪૪ .*# 2% 20!€ ઉઇક#*ઇે#ઈનન્ક*#૦ક-૦# (૪: 


ઉસ (## (8૯; #૪# ₹ (૬૪૪% % સિતનઉતઉઇ 


ઉગા ?૦ળા)/ 5/0૯વાંશ્ં 1૬૬૫૯ 1૪ 'હંડ%/ગાતંગા! : £-(1૩ઝ0૩2ૉ પટ 0 બૂંગાકાં “ઇઈઈનટલ૦કજ 


*બ્લા।% ૪ #"#૪૦ #ક# 


ઈ ૬-૯ ૩ ૧૦૪૪૩૮૨ 


0૦૪11026 
દ&7ઇ૬?૪#1દ૬#ક૦##1 


* #52. ક €-.--૯૦ હુરૂ-૪#-૯: -૦-૨-૦ 

1 દિાદણ ત કહા પાણ દર દાણ. 
* કાનન ૪% ?; "જીક ૪ 7૪૦4 

* (3? #--* શક--ફ-. _દ"# ૯૯ ફુનનનન્૭૯ 
* * ટજ ઇં ૬ નજૂનન-- «ફુ 0; 

* #ખા-ટ .7#૪/-૪”# 7 -૯--- 

* “ઝાક ૧ના અમક ૦૪૦૦૧ 

* દાળ «નબળ ઇટ ઇ 4. દ. 

“ક્ત --#--? : હઇ?-ડ ઝર &-:) છૂ 


* '#્્રિષ્” ૯૦૧-૪૩૦ -૦---- 





0૦ આપના પ્રતિસાદ...... 


0 /દ્વ1101૫1 [૦0011)/ ૦5૦0૦૧ 110 ૦0૦11105 0૦ /દ્1100૫ ૫૮10€)/ : “01880 ... 0160 ... 
080. 1 11₹€35 1/0 દ્વા વંડ 10 01802. 51૦૦ ૫/૦ 1&૫/૦ 1૦6 110 ડાંવુ 000 ૦0 0111011 
101૫10 ત્વાં 01066, ૪/૦ દ1'€ ડ।૫।['€ [દાં 1/0 1ત1ઉંડ 11૫3 1૫/€ 00011 ૫/0૦।141લ 1060611061. 

૫/0 |, |1 1ઊ|ડ ૦5૦ 0૦૫1 [0€ડ।૫૫।1[1|01 15 101 પ/1011/ ૦૦11૯૦૦. ૫1 ૦૦1૫1૬૦, 1પ/0 ઊદ્વાવંડ 
દવ'€ 11061'€ 01 0૦11006 લાંઉ ત્વાં 110 ૫/૦૮ ૫/11 110 01100! 1૦11દાં10€0 હ 01/51 ૧1100. 1115 |ડ 
1100 હ16106)/ ૦1 પ/1ઠાં 1000610066 ૫/1110€ ૫/01[1(106 10 0116 0૫ાં [10 11૫01 €00દાં1106 
દા11100106/ 0 [/દ11101૫1 [2૦૦૦11૬ 1(દ115ાહાં€0 [110 ઊ|તત|. 

(0૦16010 4 [1600 1૫1100 0 'દ્વ1[0૫ા1 [0001ડ, ૦0૦100ા1લુ પલા 0૦૦1105 
['1ડાદ્વાં€વ 11010 0૦11001 :106||51 0૦! લાં, 1ર 0 5૦૦001 101 હત્વા હા11001000/, 
[1'દ1151 ૮116 [110 ઉ|દાં - || 5 101 હ1 ૦85]/ 14351૮ 0]/ 1૦ 1108115. ૪૦૯૦૩૬1 1/દાાંઉ]/લ, 
:ઉા૦ : 1પાંડ)/દ11ઉંતા, ૫/૦[1૯૦૦ 1॥1€10531]/ 10 116166 || 16(0[0€01. (0 ૫/5 $ડ1100011060 0)/ ૧ 
1૦૮111 01 80163ાં ઉદા ॥'1ડાદાં0ડ. 110 100૫ ઊડ 1111066. 

પાંડ]/લ્વાવંદ્વા 010૫611 ૦૫ હ 50૦0૦ંદાાં |૬ડ૫૦ ૦૫૦1૦૧ 10 /દ્11[0૫।1 [૦00૦11/ 1દ1ડાંદ્ા€વ 
[110 ઉતા. (/011:5 ૦0 24 [00૦૦।ડ દ€ 1066૫૦૧ [1 1100 ૫૦૫1૧૦. ઉદ ૫૦૦11 0૦1 
[૨૦01 ૩5 પંવુદ્વા। 90૦11 ડ પ/11૦€-૫0 €૦110611100011/ |/ત11[00૫1 20011)/ - 711 €૫૦1૫/૦૫/ દ્વાઉ 
[પંદ્વ ૦૦11 3૩ાંવ/દડ5૯ દ" 5 દ 10૦ / 31 રલ તાંડ0।/ ૦ ॥/ત1[૫1 200611/ ત'€ હ|5૦ 110016. 

:૫/૦11 1101૫61 [૦૦0010 [1 ।/દત1[0૫ ૦11100 1૦6 ઉઊપ|દ'તા, 110)/ [૦૦૦૫૦૯ [1 ૫/11 
1100 (['૦60ડ3ાં ૦।[1110પડાંદ્વડડા1 101 [10060110 01દત/ 40|પ1૦ડ 0૦ /દત1[0૫ 10 011001 
[૦610115 01 11006 ૦૦૫11110). ॥/ત11/ 0000૫।દ્વ |/ત11[01૫1 તલાવ -116|31 વંદ્વા1૦ડ [2૫013166 1011 
10110161 15106 100 110પ/5 0011 1100 [01૫01001 0૦1 110 50060ંદ્વાં |૬ડ૫૦ 0૦1 [પાંડ]/ત110દત11. 
[_11૦1'1/ લાં"૦૦૩ 16૫૦ 800160૫0૦૧ 116 હ્વા11100109/, 1 15 ૦10૦ બં 110 1હ€ ૦૦૦૬૯ડાં૦115 
૫/101 ૫/1111165 |1 ।/દ11[0૫1 ૦5૦8[2€0 110 ૦૦11111005 0 |/દ્101૫' પ/૮11€/ 10 [૦01 0૫૫ 10 
[૦€૯૧૦।"૬ |1 હ1011€1' દ્વાવપલ્ 9૦. - 1૮/011|દ11 ૩|1]૦]/1તા11તા' ડાં161 


0 97૯ 5૬[[૦૦ ૪૦૦૦૩૬1 1/દાંઉ/ત]|, પાંડ]/ત110ત |5 ક [લા1 510 ૫/૦૮ ૦0 0૦૫4 101 
૫/1101 ત 0 ધડ /દા10પાા ૫/110013/0006ાડ 3૬10૫વ 80001(€0૧ંદા€ દ 100 ઊલ 
૬૦10દ્વ'ડ 1 )/૦૫।' 108111. 1/0/ 0|'0ડ ૫/1 0૦111]/ 1 10૫/ 10 ૬1૦૫/ ૦1૫ 011૫0૦. 

1106]/ ડ&/ ॥દ્વા₹ 0૦૫ ' 5 110 063ાં ૦)00/૦ડડાં૦।। 11 ડ૫01 31૫0૦115. 5૭૦ 1, 01 00દહા 01 
દ 1011 ॥/દ111[2૫1', ૫/૦0 «૦ 10 ડહ/ ॥દ્વ1₹ )૦૫' 10 દ 01 /0૫ 101 )/0૫ ડ૫00610 :--00014 
21૫01001. | તવા1 ડ૫'€ દ 011001 ૫/1 10100/ 1106 ડા. ૪૦૫ 16 ૦01 પ/50011 [5 01 1|61- 
1૦૫/૦। 0 [1|11લ1લ 10 011060 ૫ 061૫/001 [2૦૦010 0૦1 તાં1૦।'૦।[1 1110૫806903. 

- 4001 0ઊદત્વા।વા'ત 5156૯111 


0 5 “4 010060 100 10૦6” ૦૦111001 ૦6ડાં & ૫/૦૬ 1101૫101 ૫/0૫ 1દ્વ1વત020 (૦10113 
દવ [પાંડ]/લાઉદ્વ. | 1૦0૫/૦ 01૦11160 ડા101 હ 0૦611 ૫/1 ૦૦1106 11૫06. 11 [લભં [/દ11[010૫ા1ડ 
1/૦ હ [1609 11 110૫૦ [1 1100 પ/કડાં 5૦6 રં ઊંદર [૦૦11૬. [5 |પડાં ત 0૦ 6ાં1|106 
બ [પાંડ]/દ વંત 7/1050 વાંળાં01હ'/ [1101'€ 1ડ 10 ૫/૦ પ[1[0053ાં010". - 5010068101 1011106 
1_૫0૫1/૮116 


૦0 11દ1લં1લું ૦૫ 'પાંડ]/દ11ઉદ્વા [0 5006૦ંદ્યાં 155૩૫1૦ 0૦1 /દ100૫1 2010611)/. ૫/૦0 18૫૦ 


(115 ૦010 01100 
દ1'€ ૦૦૦63ાં૦।1ડ 
૫/10 ૫/1111165 111 
|/ 1110૫11 ૦5૦૯0૦૯ 
11૦0 ૦૦111105 01 

।/ 11101૫1 /૮11€]/ 10 
[૦801 01 10 
[૦0૦1૬ |1 11011061 
તા10૫૯૯૦.' 


- 121/€11|દ111 
૩1]૦]/1લપાળત્ા' 51લુ1 


//010ડ3 ૫/1 ૦111]/ 
દ્વા 10૫/ 10 ડ100/ 
0૦૫ 011૫0૦. 
1106]/ 5&/ 110611 
૦0૫ [5૬ 1100 06૧3ાં 
€200[6ડડાં0૦।॥ [1 
5૫01 $|1૫|0113. 
૭૦ 1, ૦1 00161 01 
દ 1011 ॥/દ111[01।, 
૫/00 «6 10 580/ 
11દ્વા1( 0૦૫ 10 દ 
૦0110૫ 


“ 700૮ ઊાઊત્વા।વા'ત 
5ત્ર15૮101 


1 10€૫/061' ઉ'€ ૮11100 
ડા૫01 હ લ'€હ।11 ૫/11 
૦0૦116 11૫96. 11 1તળં 
।/ 11101૫15 1૫/06 હ 
0210૦0 11 10૫૦ 
11 110 ૫/ટડાં 5૦8 01 
ઊતરતા [2૦૦।1ડ.” 


"501૫100111 1 01010 
1_૫૫/૮116 


10111106 10 580/ 01001 ધૌાદહ્વા પીત્વા લલ 0૦૫ &5 [15 ૦0(101 હઉ 111 1વાદાં0[૬,1/દ1 
(€06વાંદ્.1/તા151લ વંલવ/૦,૭૫1દલળ0 0૮૫૦,[૫ાદ્વાં) ૦1 [6૮10/,1/ત10010ા'ત 0011દ્વા1)/ ત 101 
€)ત0110ા16ુ [101 ડ૫0[00011 101 ॥|ડ |ડડા૫૦. /11[1001૫061 ૬૦110 ૦1 110 ॥/દ11[01૫1 [2001115 ૪/૦૦ 
દ્વ'€80/ 01૫0131066 [1 :116|31 1115110105 |1 01001 ૫/૦03ાં૦૦ €હ્ા1લાં' | |ડ 11006 131 11100 
દ [€૦6ાં01દા 1ત110૫09 /૦0ડાં૦૦ |.૦.લુપ|દદતાં 1૧00૫09૦ 1ત્ઞડ 0૫0|ડ1060 110 /દ100૫11 
2૦0611/ 50960દ્વાં 1550 ૦0૦।10013ાં10 [0૦૦115 01 ૫1101૫5 ૫/1|“૦€5 0 ર101 6060 દઉ 
02100. 7/5 ૫/૦ ૦૦૫૧ 10 1૦6 લુપ|તા'ા 115 |015,1 ૫/1 0૦0 ૫૪૦/ 0061061ંદ્ાાં દ્વાવં 
11161૦5116 10 પડ 11 ૦૫ ૦૦૫ [11111૮૦0 પડ 11006 [101[0€5ડાં0115 016૯060 0]/ 110 ॥/દત110111 
2૦0611)/ 10 1100 લુપાંદાતા (૦0૦ ૩૭.૪7૦૫ 16૫૦ 3$100/1 લલ) 11ઠાં [101દહ૫'€ 165 10 
0હ્વા1 ૦.૪0૫ 1180/ 1૮1૮6110 દ1001101 1110૫609 60 દા1.0//૦€ ૫/1 ૦)ત010 ૦૫1 1૫1 ૦૦ 
0001011 11 01૫ 1૦61 ૫૦1110. - વિદ્]વપાળત્વા' ૩1100115 ૮11,111[21ત|. 


૦ તમે બહુ જ પ્રશંસનીય કાર્ય તો કરો જ છો પણ તેનું પ્રોડક્શન અને નિયમિતતાનો હું આશક છું, 
બિલકુલ નિઃસ્વાર્થભાવે તમે એ કરો છો એ. વિશેષ સરાહનીય છે.- રજનીકુમાર પંડયા 


0૦ ઘણા ઘણા દિવસોથી ગાયબ હતા તેથી મનમાં સહેજ ઉચાટ હતો. મનમાં એમ પણ હતું કે મળશો 
ત્યારે આ નહીં મળવાના બધા દિવસોનું સાટું વાળી દેશો. થયું પણ એમ જ. છેક મણિપુર જેવડી લાંબી 
ડબકી મારીને તમે કેટલાંક મોતી લઈ આવ્યા. દોથા ભરીભરીને આવ્યા એટલે ભેગાં છીપલાં, કોડી-કોડા, 
રેતી, શેવાળ, ફીણ પણ આવે. આવે. સૌ કવિઓનું, અનુવાદકોનું, તસ્વીરકારોનું, તમારું અભિવાદન. 
આનંદ. દર વખતની જેમ “નેસ્યંદન'નો આ અંક રળિયામણો રૂપકડો છે. (કેટલીક તસ્વીરો આંખ સામે 
ને સામે રહે છે.) પણ નકરાં દુઃખદુઃખદુઃખનાં કવિતથી ભારઝલ્લો થયો છે. આ કવિઓનાં કાવ્યો ગમ્યાં 
છેઃ બિરેન્દ્રજિન નાઓરેમ (યોદ્ધો, ટપાલ), ગામ્ભિની સારોખેબમ્‌ (મને પૂછશો નહીં), યુલેમ્બામ ઈલોમ્યા 
(સ્વપ્નની વાર્તા), રોબિન એસ. ન્ગાંગમ્‌ (પહેલો વરસાદ), રઘુ લેશાંથેમ્‌ ( શિશુ અને માતા), નાઓરેમ 
બિદ્યાસાગર (શરણાર્થીની ગીતા, લીલું ફ્નેક), ક્ષેત્રિમયમ્‌ સુબદાની (પ્રકાશ), સલામ તોમ્બા (વિઘટન), 
તયેંજમ બિજોયકુમાર સિંહ (સ્રી) અને કે. કુલધ્વજા ( એકાકી જંગલ). અને તમારી સૌની મથામણ 
મથામણ મથામણ. - રમણીક અગ્રાવત 


0૦ અભિનંદન મણિપુરી કવિતાના વિશેષાંક બદલ. ઘણા ગુજરાતી સાહિત્યકારો પરભાષાના 
સાહિત્યકારોને મળતા હોય છે; પણ એ ભાગ્યે જ જે તે સાહિત્યકારોનો અને જે તે ભાષાના 
સાહિત્યનો પરિચય આપતા હોય છે. એટલે જ તો ભારતમાં છેક છેવાડાની ભાષામાં શું બની રહ્યું છે 
એનો આપણને ભાગ્યે જ ખ્યાલ આવતો હોય છે. ફરી એક વાર અભિનંદન. - બાબુ સુથાર 


0 શ્રી.યોગેશભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર.મણિપુર વિશેનો અંક ખૂબ મહેનત કરી તેયાર કર્યો છે. પૂર્વનાં 
અન્ય રાજ્યો માટે પણ આ થવું જોઈએ. તમારું આ કામ એતિહાસિક છે. ઈશ્વર તમને વધુ શક્તિ આપે. 
- ઠાકોર દીવાન 


0૦ યોગેશભાઈ, તમે ખરેખર કમાલ કરી છે. તમે આ ખાસ અંક આપી મારા જેવા ડવિતાપ્રેમીને 
માલામાલ કરી દીધા છે. તમે વાચકોની નાડ પારખી લીધી લાગે છે ! મણિપુરના લોકો હજી પણ નિર્દોષ 
જીવન જીવી રહ્યા છે તે તેઓની રચનાથી પામી શકાય છે. વળી તસવીરોના સંગાથે મણિપુરમાં રમમાણ 
થઈ કવિતા માણી એ અદકલ્હાણ થઈ. તમને ખૂબ શાબાશી. - રમેશ બાપાલાલ શાહ. 


૦ ખરેખર તમે પુલ બાંધવાનું જ સુંદર કામ કર્યું છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ખાસ્સી મહેનત પડી હશે 
પણ કામ તેવું જ સુંદર થયું છે. - કલ્પના દેસાઈ 


(115 [1૦0 1151 10110 ૮ 
[૦6૦1 1110૫૮00 
૫/૦03ાં૦૦ 
|.૦.0૫|દ| 

દવ1 0૫809 1653 
21001310066 1100 
ઊ/દ્વા10પા1 200૦11 
500€૦ંદ્ધાં 155૦ 
૦€011001ડા106 [2001115 
1 પહ101૫ડ ૫/1|1૦5 
911 91114213611 219 3 
વાવ 01609.” 


- 3પ 
૩211૫100115 8118 


“ ઘણા ગુજરાતી 
સાહિત્યકારો પ૨ભાષાના 
સાહિત્યકારોને મળતા 
હોય છે; પણ એ ભાગ્યે જ 
જે તે સાહિત્યકારોનો અને 
જે તે ભાષાના સાહિત્યનો 
પરિચય આપતા હોય છે. 
એટલે જ તો ભારતમાં છેક 
છેવાડાની, ભાષામાં શું બની 
રહ્યું છે એનો આપણને 
ભાગ્યે જ ખ્યાલ આવતો 
હોય છે. અભિનંદન. “ 


- બાબુ સુથાર 


આપણા ગીત 





નુ ઝી હેળ્‌ છૂ ણણ હમણાં જેમને સાહિત્ય અકાદમીનો 
ગૌરવ પુરસ્કાર અપાયો તેવા કવિ 


વિનોદ જોશીએ લય અને ભાવની 
ભાતીગળ ગૂંથણી વાળાં નમણાં અને 


તું ર્માંઢળ જેલો? કઠૂલા 
ન ડુ નત્ત6.. નાકા છકી, 


સાને લેતો ગટા. નોખાં તરી આવતાં ઉત્તમ ગીતો 
ું દી. આપણને આપ્યાં છે. 
ન હુ જળન્‌ વ્યાહા 
રમેશ પારેખની ગીત-તરાહોના 
અકે ત્રાહ્સમપ્હાદર શ્વેપ્થો - ચુંબકીય ક્ષેત્રમાંથી બહાર નીકળીને 
તે આસોપ્ાહાદ્ર. કિયે રોપ્યો તો તાક પી જ ની આ કવિએ ગીતોને એક નવો ઉઘાડ 
હું બત્તર્ની શી: ૯ઈ. શવ પોકાર યાગી 2 
નુ આળસ્‌ બા, ઊલ તેમનાં ગીતો ગુજરાતી ભાવકો અને 
નું પદ્છાયાા્‌ ડ્‌ ટ ગાયકોના ખૂબ લાડ પામ્યાં છે. 


ગ્ક્ક્ન પાનેતર ટાં 
મ મપાનળ્તર્ત્રા મ ટાક ટાંક્યું પૂન્લા તે પર્તાલાં, 
મઝ ક્રૌક્ળ ઉર્ષ કંકુ. ટથી પૂક્યા ત સર્તાળાં) 
વુ સેંકીમાં જા દ્ક્રો 
નદ પંખા પરથી દડી_.... 


ડય 





